Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVI Blg. 24 
Disyembre 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 


Panghawakan ang inisyatiba, 
isulong ang armadong rebolusyon 


kalahatang pagsigla ng mga taktikal na opensiba 

ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang pagbwelo 
ng armadong rebolusyon at naipakita nitong kakaya- 
han laluna sa nagdaang tatlong buwan ay kabilang sa 
pinakatampok at mayor na mga tagumpay ng rebolu- 
syonaryong kilusan ngayong taon. 

Ang malaking pagsulong ng rebolusyonaryong ar- 
madong pakikibaka sa mga nagdaang buwan ay ibinu- 
nga ng mahigpit na pagtugon ng mga kumand ng BHB 
sa panawagan ng Partido Ko- 
munista ng Pilipinas na pang- 
hawakan ang inisyatiba at 
maglunsad ng mga taktikal na II 
opensiba. Layunin nitong pa- D 
tampukin ang rebolusyonar- 
yong armadong paglaban katu- 
gon ng pagsulong ng militan- 
teng hayag na kilusang masa 
para sa pagpapatalsik sa rehi- 
meng US-Arroyo at iabante 
ang digmang bayan sa susu- 
nod na mas mataas na antas sa 
loob ng estratehikong depen- 
siba. 

Batay sa kakayahan ng 
iba't ibang kumand ng BHB, 
nakapaglunsad ito ng mara- 
ming maliliit at malalaking 
taktikal na opensiba na nagdu- 
lot ng di maliit na kabuuang 
pinsala sa mga pasistang ar- 


[ieren ng mamamayang Pilipino ang pang- 


195 taktikal na 
opensiba sa loob ng 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


tatlong buwan PAHINA 4 


Paglulubid ng mga 
kwento ni Garci 


madong tropa at iba pang masasamang elemento, la- 
luna sa mga sagadsaring pasista at may mabibigat na 
krimen sa mamamayan. Malaki-laking bilang ng mga 
armadong tropa ng AFP at Philippine National Police 
(PNP) ang nalipol sa kabuuan ng mga taktikal na 
opensibang ito. Ilampung malalakas na sandata ang 
nasamsam upang armasan ang mga Pulang mandirig- 
ma at palakasin pa ang hukbong bayan. 

Ang nagaganap na pagsikad ng mga taktikal na 
opensiba ay pumupunit sa propagandang pilit na ini- 


M 


Ang “Radyo Ang 
Bayan” sa Samar 


PAHINA 6 PAHINA 10 


lalarawan ng AFP-PNP na lipas o ki- 
nakapos na ang BHB. Ang pagsigla 
ng armadong pakikibaka, ang 
opensibong postura ng hukbong 
bayan at ang mga nakamit nitong 
tagumpay sa mga inilunsad na tak- 
tikal na opensiba ay nagtataas ng 
palabang diwa, militansya at kapa- 
sidad ng mga Pulang mandirigma 
at mamamayang Pilipino sa arma- 
dong pakikibaka. 

Ang matatagumpay na taktikal 
na opensibang ito ay ambag ng 
mga rebolusyonaryong armadong 
pwersa sa pakikibaka ng sambaya- 
nang Pilipino laban sa papet, ma- 
pandambong, mapanlinlang, brutal 
at bulok na rehimeng US-Arroyo. Sa 
pamamagitan ng maramihang pag- 
bigwas sa pangunahing haligi nito, 
matitinding pinsala ang iniinda ng 
kinamumuhiang rehimeng US-Arro- 
yo. Nasasabayan ng mga taktikal 
na opensibang ito ang kampanyang 
masa para sa pagpapatalsik sa rehi- 
men at tinutugunan ang mahigpit 
na kahilingan ng mamamayang Pi- 
lipino na parusahan ang rehimeng 
US-Arroyo sa malalaking kasalanan 
nito sa bayan. Pinatatampok ng 
mga opensibang ito ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka at 
nagbibigay-inspirasyon sa mama- 


EB AYAN 


Taon XXXVI Blg. 24 Disyembre 21, 2005 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 


mayan na bagtasin ang landas ng 
sandatahang paglaban. 

Nakadiskaril at nakapanira ang 
mga taktikal na opensiba ng BHB 
sa kampanyang panunupil ng rehi- 
meng US-Arroyo sa mga rebolusyo- 
naryong erya sa kanayunan. Bunga 
nito, natamo ng mga yunit ng BHB 
ang mas malaking kaluwagan sa 
pagpapalawak at pagpapatatag ng 
mga larangan, sona at baseng ge- 
rilya at pagsusulong ng iba't ibang 
rebolusyonaryong gawain sa kana- 
yunan. 

Bukod sa napabubulaanan ang 
pagmamayabang ng kaaway na 
nagtatagumpay sila sa kampanyang 
panunupil, ang mga pinsalang pa- 
tuloy na natatamo ng mga pwersa 
ng kaaway sa harap ng sunud-su- 
nod at tampok na matatagumpay 
na taktikal na opensiba ng BHB ay 
nagpapalala sa demoralisasyon, di- 
bisyon at pagkaligalig sa loob ng 
AFP-PNP, laluna sa hanay ng mga 
nakababatang upisyal at karani- 
wang sundalo. Isa rin itong salik sa 
pagdami ng mga grupo ng disgus- 
tado at naliliwanagang mga upisyal 
at sundalo ng AFP-PNP na lihim na 
nag-oorganisa sa loob ng AFP-PNP 
laban sa itinuturing nilang iligal na 
commander-in-chief. Bilang bahagi 


Nilalaman 


Editoryal 


Panghawakan ang inisyatiba, 
isulong ang armadong rebolusyon 


m 


Matatagumpay na TO 


Sa nakaraang tatlong buwan 
Pinakahuling mga TO 


ng pagsisikap ng mga rebolusyo- 
naryong pwersa na itulak ang dis- 
integrasyon ng mga sandatahang 
pwersa ng estado, aktibong nakau- 
ugnay, nakapag-aalyado, nakapag- 
mumulat at nakapag-oorganisa na 
rin ang Partido, BHB at iba pang 
rebolusyonaryong pwersa sa iba't 
ibang bahagi ng reaksyunaryong 
hukbo. 

Ang bugso ng mga taktikal na 
opensiba sa nagdaang tatlong bu- 
wan ay nagbibigay sa maraming re- 
hiyon at larangang gerilya ng BHB 
ng mayamang karanasan at maha- 
halagang positibo at negatibong 
aral sa pagpapaunlad ng koordina- 
dong pakikidigmang gerilya kapwa 
sa antas ng masaklaw na pagpapla- 
no, at sa pagpapatupad ng mga 
plano sa antas ng operasyon at sa 
antas ng labanan. 

Sa pamamagitan ng pagtulak 
ng mga taktikal na opensiba, ang 
nakaraang tunguhin sa konserba- 
tismong militar ay puspusang pin- 
angingibabawan. 

Sa maraming aral na natutunan 
sa mga karanasang ito, kabilang sa 
pinakaimportante ang sumusunod: 
Upang sistematikong mapangha- 
wakan ng BHB ang inisyatiba sa 
digmaan, kailangan ang masaklaw 
na pagpaplano ng mga koordina- 
dong operasyon ng BHB, mula sa 
antas rehiyon hanggang sa lara- 
ngan. Sa gayong paraan, matata- 
patan at masisira ang paghawak ng 
kaaway sa inisyatiba at mga plano 
nito sa gayon ding saklaw. 

Para rito, mahalagang napag- 
aaralan ang konsepto at kabuuang 


Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 
www.philippinerevolution.org 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 
angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


Walang tigil-putukan sa Pasko 
Paglulubid ng kwento ni Garci 
Bagsak ang grado ni Arroyo 
Kumperensya ukol sa malarya 
Programa laban sa malarya 
“Radyo Ang Bayan” sa Samar 
Sa ibayong dagat 
Nagkakaisang prente sa Nepal 
Tagumpay laban sa WTO 


Balita 


plano ng kaaway at ang pagpapar- 
tikularisa nito sa antas ng rehiyon 
hanggang mga larangang gerilya 
upang bago pa man nila ito maisa- 
katuparan, nasusuri at napagha- 
handaan na natin ang kanilang 
mga hakbangin. Sa tulong rin ng 
tuluy-tuloy na gawaing intelidyens 
ay nasisilip na natin ang bukas at 
mahihinang latag at galaw ng ka- 
away kung saan relatibong malu- 


DOG ON O UV NM W 


wag na makakikilos ang BHB at masasamantala ang 
mga bulnerableng bahagi ng kaaway. 

Kailangang nakabubuo ang mga namumunong 
komite ng Partido at kumand ng BHB sa antas ng re- 
hiyon hanggang mga larangan ng mga planong nag- 
lalayong sirain ang kampanya ng kaaway sa lugar up- 
ang makapagmantine o magtamo pa ng mas mala- 
king kalayaan ang mga yunit ng BHB sa pagpapala- 
wak at pagpapatatag ng mga larangang gerilya. 

Mahalagang hanggat kakayanin at kung walang 
ibang mahalagang kailangan pang isaalang-alang, 
bago pa man o habang nagsisimula pa lamang puma- 
sok, pumwesto o maglatag ang kaaway sa binabalak 
nilang konsentrahang mga larangan, sona o baseng 
gerilya ay aktibong nabibira na ito. Sa gayon, nabu- 
bulabog ang plano nila sa lugar at namamantine ng 
BHB ang masaklaw na inisyatiba. 

Napakaimportante na mahigpit na pinagkokoor- 
dina ng mga namumunong komite ng Partido sa re- 
hiyon hanggang larangan ang mga planong pulitiko- 
militar at maging mga planong organisasyunal. Ang 
mga planong militar ay mahalagang nagtataguyod at 
nangangalaga sa mga planong pulitikal at organisa- 
syunal, kabilang ang pagpapalawak at pagpapatatag 
ng baseng masa sa kanayunan, pagsusulong ng rebo- 
lusyong agraryo at iba pang kilusang masa, pag-aa- 
tupag sa mga gawain sa mga kabayanan, pagsusu- 
long ng mga gawaing edukasyon at propaganda, 
pagtatayo at pagpapalapad ng rebolusyonaryong 
nagkakaisang prente, pagpapalakas ng Partido at 
hukbong bayan, at iba pa. Gayundin, ang mga pla- 
nong pulitikal at organisasyunal ay mahalagang su- 
musuporta at nagpapalakas ng mga planong militar. 

Sa mulat na pagbabalak, paghahanda at paglu- 
lunsad di lamang ng paisa-isang taktikal na opensi- 
ba, kundi ng mas masaklaw at koordinadong mga 
planong pulitiko-militar, naiiwasan ng BHB na ma- 
ging pasibo sa harap ng masaklaw at tuluy-tuloy na 
mga operasyon at kampanyang militar ng kaaway. Sa 
paghawak ng masaklaw na inisyatiba, maipagkakait 
ng BHB sa AFP ang puwang at pagkakataong buong- 
layang makapaghari at makapanalanta, habang na- 
mamantine ng BHB ang mas malaki pang kalayaang 
kumilos sa mga larangan, sona at baseng gerilya. 

Sa kalahatan, sa tulong ng masiglang bugso ng 
mga taktikal na opensiba ng BHB nitong huling tat- 
long buwan, naitaas ang kakayahan ng mga yunit ng 
hukbong bayan sa paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba, pagkokoordina ng mga operasyon ng BHB 
sa iba't ibang antas, at lahatang-panig na pagsusu- 
long ng armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo, 
kilusang masa, pagtatayo ng rebolusyonaryong base, 
at nagkakaisang prente. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Ji 


LE 


Sa loob ng tatlong buwan 
Matatagumpay 

na taktikal 

na opensiba at iba 
pang aksyong militar 
sa buong kapuluan 


akapaglunsad ang Bagong Hukbong Bayan ng 
N mahigit 195 taktikal na opensiba at iba pang 


aksyong militar sa iba't-ibang panig ng bansa 
mula Setyembre 13 hanggang Disyembre 16 ngayong 
taon, ayon sa inisyal na mga ulat. Ang malaki-laking 
bilang na ito ay resulta ng matamang pagtalima ng 
BHB sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipi- 
nas nitong Setyembre na panghawakan ang inisyati- 
ba at ilunsad ang mga taktikal na opensiba. 

Hindi bababa sa 108 malalakas na riple at mga 
pistola ang nadagdag sa arsenal ng Pulang hukbo 
mula sa mga aksyong militar sa panahong ito. Bukod 
pa ang mga ito sa nasamsam na libu-libong bala at 
iba pang kagamitang militar. 

Umabot sa mahigit 230 militar, pulis at mga ar- 
madong operatiba ng kaaway ang napatay sa pana- 
hong ito at mahigit 144 naman ang nasugatan. Li- 
mang magigiting na kasama ang nagbuwis ng buhay 
sa naturang mga labanan. 

Sa mga opensiba, di bababa sa 18 reyd ang nai- 


3 


Kk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


tala samantalang nakapagtala na- 
man ng di bababa sa 17 na ambus 
laban sa kaaway. Di kukulangin sa 
70 ang operasyong harasment sa 
militar at pulisya. Samantala, nai- 
tala ang 10 isnayping, pitong 
agaw-armas at tatlong pandidisar- 
ma. 

Kabilang sa pinakatampok na 
matatagumpay na ambus ang isina- 
gawa ng Benito Tesorio Command 
sa Jones, Isabela nitong Disyembre 
15 kung saan 20 sundalo ang nali- 
pol at marami ang nasugatan. Tam- 
pok din ang isinagawang ambus la- 
ban sa 45th IB sa Echague, Isabe- 
la noong Setyembre 22 kung saan 
27 sundalo ang nalipol at ang pa- 
nanambang laban sa 1st Scout Ra- 
nger Battalion at 47th IB sa Cali- 
nog, Iloilo noong Nobyembre 19 
kung saan sampu ang napatay at 
25 ang nasugatan. 

Kabilang naman sa matatagum- 
pay na reyd ang isinagawa noong 
Oktubre 15 sa isang detatsment ng 
78th IB sa Tuburan, Cebu kung sa- 
an nasamsam ang apat na M16 at 
apat na M14 at napatay ang tat- 
long sundalo: at ang isinagawa ni- 
tong Disyembre 5 sa isang detats- 
ment ng PNP sa Bato, Camarines 
Sur kung saan nasamsam ang li- 
mang M16, isang M14 at tatlong 
pistola, at napatay ang dalawang 
mga pulis at nasugatan ang tatlo 
pa. Gayundin, mahusay na nailun- 
sad ang mga walang putok na reyd 
noong Nobyembre 11 sa himpilan 
ng pulisya sa Quezon, Bukidnon 
kung saan anim na M16 at limang 
iba't ibang klase ng pistola ang na- 
samsam at noong Nobyembre 8 sa 
isang detatsment ng 110st PMG- 
PNP sa Tagum City kung saan na- 
samsam ang tatlong M16, isang 
M14, isang shotgun at dalawang 
pistola. 

Sa inisyal na ulat na hawak ng 
AB, pinakamarami ang nasamsam 
na armas ng BHB sa Southern Min- 


4 


danao (29), North Central Minda- 
nao (28), North Eastern Mindanao 
(21) at Central Visayas (16). 

Mula Enero hanggang Agosto 
naman, nailathala sa AB ang 43 
taktikal na opensiba at iba pang 
aksyong militar. Sa mga ito, 16 ang 
ambus, siyam ang reyd, anim ang 
operasyong haras, dalawang isnay- 
ping, dalawang pandidisarma, tat- 
long pamamarusa at iba pa. Mula 
sa mga taktikal na opensiba sa mga 
buwang ito, nasamsam ang 97 ba- 
ril. Napatay ang di bababa sa 154 
kaaway at nasugatan angdi kukula- 
ngin sa 84. Anim na Pulang hukbo 
ang nasugatan. 

Ilan sa pinakamatitingkad na 
opensiba ang inilunsad noong 
Hunyo 3 sa Tubo, Abra kung saan 
nasamsam sa isang reyd ang 30 
malalakas na armas at nasugatan 
ang 3 sundalo at 4 na elemento ng 


CAFGU: at ang inilunsad sa ista- 
syon ng PNP sa Magpet, North Co- 
tabato noong Hunyo 26 kung saan 
nasamsam sa walang putok na reyd 
ang 24 armas. 

Kahit sa kalagayang depensibo, 
naaagaw pa rin ng BHB ang inisya- 
tiba at naipapanalo ang labanan. 
Ngayong taon, nakapagtala ang AB 
ng apat na kaso ng depensibang 
naipanalo kung saan nasamsam 
ang dalawang baril, napatay ang 
sampung sundalo at nasugatan ang 
pito pa. 

Kahit ang pinlano nang ambus 
ng kaaway laban sa BHB ay naga- 
wang target ng opensiba ng BHB. 
Noong Nobyembre 27, nagkontra- 
ambus ang mga Pulang gerilya sa 
pusisyong pang-ambus ng isang 
platun ng Bravo Coy ng 21st IB sa 
Ab-abaan, Balbalan, Kalinga. Tat- 
long sundalo ang napatay. ABI 


24 tropa ng militar nalipol sa Cagayan Valley 


HINDI bababa sa 23 sundalo ng 45th IB at 51st Reconnaisance Coy 
ang nalipol sa magkakasunod na pagsalakay ng mga gerilya ng Be- 
nito Tesorio Command ng BHB sa bayan ng Jones, Isabela nitong 
Disyembre 15. 

Tatlong sundalo ang unang napatay nang harasin ng mga Pulang 
mandirigma ang kampo ng Philippine Army sa Barangay Linumot, 
Jones. 

Sa tangkang makabawi ng inisyatiba, naglunsad ng “hot pursuit 
operation” ang magkasanib na pwersa ng dalawang yunit militar. 
Ngunit nauwi lamang ito sa kabiguan nang tambangan sila ng BHB 
sa Barangay Santa Isabela. Humigit-kumulang 20 ang napatay sa ka- 
away at marami ang mga nasugatan. 

Hinaras din ng mga Pulang mandirigma noong araw na iyon ang 
detatsment ng Citizens Armed Forces Georgraphical Unit (CAFGU) sa 
Barangay San Jose, San Mariano, Isabela. 

Sa Cagayan, isang sundalo ang napatay at di mabilang ang mga 
nasugatan nang maglunsad ng operasyong isnayping noong Disyem- 
bre 12 ang isang tim ng BHB laban sa 18-kataong Reengineered 
Special Operations Team (RSOT) ng 17th IB na nakahimpil sa Baran- 
gay Conig, Gattaran. 

Noong Nobyembre 24, binulabog ng isang yunit ng BHB ang 
kampo ng 17th IB sa Barangay Ibulo, Baggao. Bago ito, sinunog na- 
man ng mga gerilya ang kampo ng kinamumuhiang 17th IB sa Ba- 
rangay Bural, bayan ng Rizal. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


NA MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


10 armas nakumpiska ng BHB 
sa isang despotikong asendero sa Leyte 


SAMPUNG iba't ibang kalibreng armas ang nasamsam ng mga man- 
dirigma ng ng Mt. Amandewin Command ng BHB sa Leyte nang dis- 
armahan nito ang isang despotikong panginoong maylupa sa bayan 
ng Tabango noong gabi ng Disyembre 14. Kabilang sa nasamsam na 
mga sandata mula kay George Aznar at apat nitong goons ang dala- 
wang M16, isang karbin, isang Ingram machine pistol, isang shot- 
gun, isang pistolang 9 mm, tatlong .38 na rebolber isang ripleng .22 
at 902 iba't ibang klaseng bala. Nakumpiska rin ang tatlong radyong 
VHF at dalawang cellphone. 

Nagsisilbing babala kay Aznar ang operasyong ito. Ang despoti- 
kong malaking panginoong maylupang ito ang may-ari ng mahigit 
2,000 ektaryang lupaing natatamnan ng niyog at sumasaklaw sa 
mga baryo ng Catmon, Manlawaan, Tugas at Poblacion Tabango. 


2 upisyal ng Philippine Army napatay sa ambus 
sa North Cotabato 


ISANG major at isang tinyente ng Philippine Army ang kabilang sa 
tatlong napatay nang masabugan ng command-detonated landmine 
ang sinasakyan nilang sikbay noong Disyembre 15 sa bayan ng 
Tulunan, North Cotabato. Umabot sa 20 ang bilang ng nasugatang 
mga tropa ng militar. 

Kinilala ang mga upisyal na sina Major Ledo, Executive Office 
(Ex-0) ng 39th IB at Lt. Sulas ng 54th Engineering Brigade. Lulan 
sila ng isang siksbay na naglalakbay sa likod ng mga naglalakad na 
sundalo. Tumapat sa land mine ang trak nang iwasan nito ang isang 
malaking batong nakaharang sa daan. 


Sa ibang bahagi ng bansa 


Sa Camarines Norte. Sinalakay 
ng mga partisano ng BHB noong 
gabi ng Disyembre 16 ang isang 
safehouse ng militar at napatay si 
Sgt. Mario Jakosalem, operatibang 
paniktik ng 31st Infantry Battalion 
sa Barangay Poblacion, Capalonga. 

Sa Bulacan. Dalawang kawal ng 
PNP Special Action Force at isang 
sundalo ng 23rd Reconnaisance Coy 
ng Philippine Army ang napatay 
nang makasagupa nila ang mga ge- 
rilyang BHB sa San Jose Del Monte 
City noong Disyembre 11. Ang pi- 
nagsanib na mga pwersa ng militar 
at pulis ay nagsasagawa ng “train- 
ing mission”. Pagpasok sa Sityo 
Ilas, Barangay San Isidro, sinalu- 
bong sila ng putok ng mga Pulang 
mandirigma. 

Sa Tagum City. Apat na sunda- 
lo ng Philippine Army ang nalipol 
sa pananambang ng mga partisano 
ng BHB sa Tagum City nitong Dis- 
yembre 20. Ang mga kaswalti ay 
kabilang sa Operational Control 
Unit ng 404th IB. Dumadaan sa pa- 
milihang bayan ang kanilang sa- 
sakyang militar nang ambusin sila 
ng BHB. [AB 


Walang tigil-putukan sa harap ng mga pasistang atake ng rehimeng US-Arroyo 


WALANG nakikitang batayan ang Partido Komunista ng 
Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang 
magdeklara ng tigil putukan sa darating na Pasko at 
Bagong Taon. 

Sa harap ito ng walang habas na pag-atake ng mga 
pwersang militar at iba pang armadong galamay ng re- 
himeng US-Arroyo sa mga di-armadong sibilyan at 
paglapastangan nito sa usapang pangkapayapaan. 

Ang hindi pagdedeklara ng tigil-putukan ngayong 
taon ay pagtugon sa mahigpit at malawak na kahili- 
ngan ng mamamayang Pilipino na ibayo pang bigwas- 
an ng BHB ang labis na kinamumuhiang rehimeng US- 
Arroyo upang lalo pang itulak ang pagbabagsak nito. 
Inihahambing ng PKP ang kasalukuyang sitwasyon sa 
panahon ng bisperas ng pagpapatalsik sa rehimeng 
Estrada. 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


Hanggang nitong mga nagdaang araw, walang ti- 
gil ang kampanya ng pamamaslang ng rehimeng US- 
Arroyo sa mga aktibista at lider ng mga demokrati- 
kong organisasyon. Ang bilang ng mga pinaslang ng 
rehimeng US-Arroyo nitong nakaraang 10 buwan ay 
umabot na sa 110 matapos na patayin ang apat pang 
aktibista nitong Disyembre 16 sa Central Luzon. Tuluy- 
tuloy din ang mga mapanalanta at mapang-abusong 
operasyong militar sa iba't ibang panig ng bansa. 

Pinalalabas ng pamunuan ng AFP na tatalima sila 
sakali mang magdeklara ang gubyerno ng unilateral na 
tigil-putukan. Ngunit sa buong kasaysayan ng kani- 
lang mga unilateral na tigil-putukan, hindi tumitigil 
ang kanilang mga operasyong militar. Sa aktwal, wa- 
lang kaibahan sa kanila kung mayroon man o walang 
tigil-putukan. ABI 


5 


Humahabang paglulubid 
ng mga kwento ni Garci 


alang sinabing totoo, ni bago, si dating COMELEC Commissioner 
W wi Garcillano sa pinakainabangang pagharap niya sa kon- 


greso noong Disyembre 6 at 13. Wala siyang kakurap-kurap na 
nagsinungaling at paulit-ulit na tumangging sagutin ang mga tanong na 
tumutukoy sa malawakang pandaraya noong nakaraang eleksyon. 


Litaw na litaw ang pilit na pag- 
tatakip ni Garcillano sa katotoha- 
nan. Aniya, minsan lamang niya ki- 
nausap si Gloria Arroyo at wala si- 
lang pinag-usapang pandaraya, ta- 
liwas sa narekord sa teyp na di ku- 
kulangin sa 15 beses na tinawagan 
siya ni Arroyo at panay mga panda- 
raya ang pinag-uusapan. 

Pinalalabas din ni Garcillano na 
hindi siya lumabas ng bansa sa ka- 
bila ng dokumento mula sa gubyer- 
no ng Singapore na nagpapakitang 
lumapag doon si Garcillano noong 
Hulyo 14 sakay ng isang Subic Air 
Learjet at lumipad kinabukasan pa- 
tungong London, UK. Nang hiningi 
ng Kongreso ang pasaporte niya, 
inabot ng mahigit isang linggo ba- 
go niya ito nailabas para palaba- 
sing wala itong marka ng pagpasok 
at paglabas niya sa Singapore. Ibi- 
nulgar ni Sen. Lacson na ang pasa- 
porte ay “inayos” ni PNP Senior 
Superintendent at CIDG-NCR Di- 
rector Asher Dolina. 

Katulad ng kanyang banta, 
naglabas siya ng listahan ng mga 
kandidato, karamiha'y 
oposisyunista, nauma- ss 
no'y tumawag o na- 
kipagkita sa kanya M 
noong panahon (A) 
ng eleksyong 
2004. Pinabula- 
anan ng mga 
pinangalanan \ 
ni Garcillano ang 
mga sinabi niya. 
Ang iba'y tumangging 
tumawag, ang iba'y tu- 
mangging kilala si Garcil- 
lano at ang iba nama'y ZA 


6 


tumangging humingi sila ng anu- 
mang pabor kay Garcillano. 

Dalawahan ang layunin ni 
Glarcillano dito: ipahiwatig na ang 
oposisyon ay sangkot din sa maru- 
ming eleksyon. O, kung tumanggi 
man silang may masamang layunin 
ang pagtawag nila kay Garcillano, 
masuportahan ang katwiran ni Glo- 
ria Arroyo na ang pagtawag niya 
noon kay Garcillano ay walang anu- 
mang kinalaman sa pandaraya sa 
halalan. 

Sa pagharap at pagtestigo niya 
sa kongreso, sa halip na isara ang 
usapin ng pandaraya ni Arroyo sa 
nagdaang halalan, lalo lamang 
nagkumpirma sa laganap na pani- 
niwalang nakipagkutsabahan siya 
kay Arroyo upang manipulahin ang 
resulta ng nagdaang halalan. 

Samantala, sa katulad na pag- 
dinig sa Senado ukol sa “Gloria- 


Garci tape,” kusang humarap si 


Marietta Santos, isa sa mga ka- 


laguyo ni Sgt. Vidal Doble--isang 
tauhan ng Intelligence Service of 
the Armed Forces of the Philippines 
(ISAFP) na kabilang sa pangkat na 
nagsagawa ng wiretapping kina 
Garcillano at Arroyo. Ayon kay San- 
tos, siya mismo ay pinapasok ni 
Doble sa loob ng “Blue Room” kung 
saan naroon ang mga kagamitan ng 
ISAFP para sa paniniktik sa mga 
cellphone. Pinangalanan niya ang 
pinuno at iba pang elemento ng 
ISAFP na kabilang sa pangkat ni 
Doble. 

Ikinwento umano sa kanya ni 
Doble na kabilang sa mga pinapaki- 
ngan nila ang mga pag-uusap nina 
Garcillano at Gloria Arroyo. Idinag- 
dag ni Santos na ang mga “Gloria- 
Garci” tape ay kusang-loob na ibi- 
nenta ni Doble kay Samuel Ong. Ta- 
liwas ito sa paratang na “pwersa- 
hang detensyon” na inaakusa ng 
rehimeng Arroyo kay Ong. Si Ong 
ang dating Deputy Director ng Na- 
tional Bureau of Investigation na 
umamin noong Hunyo na hawak ni- 
ya ang lahat ng tape na naglala- 
man ng mga pakikipag-usap ni Gar- 
cillano. 

Nagkukumahog na itinanggi 
naman ng mga upisyal ng ISAFP na 
sangkot sila sa wiretapping. Anila, 
wala silang kagami- 
tan para sa pagmo- 
nitor ng mga 

cellphone. Tu- 
manggi naman 
ang mga ito na 
tumestigo sa 
Senado sa kabi- 
la ng utos ng 
mga mambaba- 

batas na huma- 
E rap sa mga pag- 
SAC dinig doon. 


Lumalaking lamat sa hanay ng 
militar 

Muling nabuhay ang multo ng 
pag-aalsang militar nang naganap 
ang kakaibang pagkilos ng ilang 
tropa ng militar sa Metro Manila 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


noong Disyembre 11. Bagaman iti- 
nanggi ng Malakanyang na mayro- 
ong banta ng kudeta, nag-alerto 
ang buong AFP at PNP sa Metro Ma- 
nila at mahigpit na nagmanman sa 
kilos ng mga sundalo at mamama- 
yan sa pamamagitan ng pagtatayo 
ng palipat-lipat na mga tsekpoynt 
sa sentrong syudad. Apat na naka- 
babatang upisyal ang inaresto at 
ininteroga. May tinukoy ding isang 
heneral at apat na colonel, kabi- 
lang ang dalawang upisyal ng PNP 
na sangkot umano sa isang tang- 
kang kudeta noon sanang Disyem- 
bre 12. 

Bago ito, madaling araw ng 
Disyembre 6, pinaulanan ng bala 
ang Lourdes Tuason-Arroyo (LTA) 
Building , isang gusaling pagma- 
may-ari ng pamilyang Arroyo sa 
Makati City. Sa LTA nag-uupisina 
ang tinatawag na “The Firm,” isang 
kumpanya ng mga abugado na pi- 
namumunuan ni Mike Arroyo at pi- 
nupugaran ng mga opereytor ng 
pamilyang Arroyo sa pangungura- 
kot at pandaraya. 

Ilang oras lamang matapos ito, 
magkakasunod na pinasabugan ng 
mahihinang eksplosibo ang harap 
ng bahay ni Rep. Ronaldo Puno, ki- 
lalang opereytor ni Mike Arroyo: 
ang sasakyan ng dating upisyal ng 
COMELEC na si Roque Bello sa ha- 
rap ng pag-aari niyang Ernest Prin- 
ting Press sa Caloocan: at ang ha- 
rap ng Rounce Printing Press sa Pa- 
rañaque. Sa dalawang imprenta na- 
iulat na inilimbag ang sobrang 
electoral returns na ginamit ni Ar- 
royo sa kanyang pandaraya. 

Ang mga ito ay agad inako ng 
Enlightened Warriors, isang grupo 
ng mga sundalong nagpahayag ng 
kahandang kumilos para maibagsak 
na si Arroyo. Ayon sa pahayag ng 
nagpakilalang Miguel Alonzo, ang 
kanilang isinagawa ay babala sa la- 
hat ng mga “singungaling, manda- 
raya at magnanakaw.” Sinabi ni- 
lang ang mga atake ay simbulo ng 
laganap na disgusto at galit ng 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


Bagsak ang grado ni Arroyo maging 


sa labas ng bansa 


Bi" na bagsak ang rehimeng Arroyo maging sa pananaw ng 
ibang mamamayan ng daigdig. Sa sarbey na pinamagatang Fre- 
edom in the World na inilabas nitong Disyembre 19, ang Pilipinas sa 
ilalim ng rehimeng Arroyo ay bumagsak sa kategoryang “bahagyang 
malaya” mula sa dating “malaya.” 


Ang sarbey ay isinagawa ng Fre- 


edom House, isang grupo ng mga abogado sa karapatang-tao. 

Kabilang ang Pilipinas sa apat na pinakamababa sa kategoryang 
“bahagyang malaya” kasama ang Afghanistan, Singapore at Thai- 
land. Sa lahat ng mga bansa, pinakamabilis ang pagbulusok ng ka- 
tegorya ng Pilipinas. Tinukoy na mga pangunahing salik sa ganitong 
pagbagsak ang mga kontrobersya sa pandaraya sa eleksyon, korap- 
syon at represyon sa oposisyon at iba pang nagpuprotesta. 

Ayon naman sa World Economic Forum, sa lahat ng bansang si- 
narbey nila pinakamababa ang pampublikong tiwala sa pamumuno 


ni Gloria Arroyo. 


mga sundalo ng AFP laban sa di le- 
hitimo at korap na rehimeng Arro- 
yo. 

Nito namang Disyembre 14, tu- 
makas mula sa detensyon si Marine 
Capt. Nicanor Faeldon, isa sa mga 
nakulong na susing lider ng gru- 
pong Magdalo. Ayon sa kanyang 
iniwang pahayag, lalo lamang pi- 
natutunayan ni Arroyo na wasto 
ang kanilang ipinaglaban nang 
nag-alsa sila noong Hulyo 2003. 
Ani Faeldon, tumakas siya upang 
lumahok sa pakikipaglaban para 
ibagsak ang gubyerno ni Arroyo at 
suportahan ang maitatayong gub- 
yernong pangtransisyon. Ipinakiki- 
ta nitong nananatiling palaban ang 
grupong Magdalo, sa kabila ng pai- 
sa-isang nabibili at napababaligtad 
ng rehimeng Arroyo. 


Lamat sa hanay ng kampong 
Arroyo 

Malawakang pagbatikos ang su- 
malubong sa rekomendasyong tran- 
sitory provision (probisyong pang- 
transisyon) ng Constitutional Com- 
mission (ConCom), isang grupong 
binuo ni Arroyo upang maghapag 
ng borador ng mga susog sa kons- 
titusyon. Labis na ikinagalit ng na- 


ABI 


kararami ang nilalaman ng transi- 
tory provision na nagsasaad na hin- 
di na idaraos ang eleksyon sa 2007, 
at sa halip, lahat ng mga halal na 
upisyal ng gubyerno—mula presi- 
dente hanggang upisyal ng barang- 
gay—ay awtomatikong madarag- 
dagan ng tatlo pang taon sa poder. 
Ang mga kongresman at senador ay 
awtomatikong uupo na rin bilang 
mga myembro ng bagong bubuuing 
parlamento. 

Binatikos din ng marami ang 
mga prubisyon na magbibigay kay 
Arroyo bilang presidente ng ka- 
pangyarihan na ipailalim sa kan- 
yang poder ang sinumang mahaha- 
lal na Punong Ministro. 

Tinawag ni Sen. Franklin Drilon 
na “lantarang panunuhol” ang ulat 
ng ConCom na layong makuha ang 
suporta ng kasalukuyang mga na- 
ka-upong pulitiko sa pamamagitan 
ng pangakong uupo sila hanggang 
sa 2010. 

Bukod sa matinding batikos 
mula sa iba't ibang sektor ng ma- 
mamayan at mula sa oposisyon, 
ang rekomendasyong ito ng Con- 
Com ay nagbubunsod rin ngayon 
ng lalong paglaki ng lamat sa loob 
ng kampong Arroyo. Hindi masik- 


7 


mura kahit ng ilang maka-Arroyong pulitiko ang mga 
garapal na maniobrang ito. Bukod kina Sen. Franklin 
Drilon at Francis Pangilinan ng Liberal Party, maging 
ang mga kapwa kasapi ng partido ni Arroyo na sina 
Senador Joker Arroyo, Ralph Recto at Richard Gordon 
ay bumatikos sa rekomendasyon, kahit na pare-pare- 
hong magtatapos sa 2007 ang termino nila sa Sena- 
do. 

Maging sa loob ng 50-katong ConCom, na pinili 
kapwa ni Arroyo at dating Presidente Fidel Ramos, 
nagkaroon ng banggaan sa usapin ng “transitory 
provision.” Ang probisyong ito ay tinutulan ng 20 
myembro ng ConCom na karamihan ay mga pinili ni 
Ramos. Matagal nang iginigiit ni Ramos na isakatu- 
paran sa 2007 ang pagbabago ng anyo ng gubyerno 
tungong sistemang parlamentaryo: at kaakibat nito, 
putulin ang termino ni Arroyo sa taon ding iyon. 
Nagmamadali si Ramos na mapalitan si Arroyo sa po- 
der at baka maunahan pa ng oposisyon, mga progre- 
sibong grupo at mga rebeldeng grupong militar. 

Sampal sa mukha kapwa ni Ramos at ni Speaker 
Jose de Venecia ang rekomendasyong transitory pro- 
vision ng ConCom. Ang dalawang pinuno ng koali- 
syong Lakas-CMD ang pinakamasugid na kasabwat ni 
Arroyo sa usapin ng pagbabago ng konstitusyon. Ma- 
tagal nang inihahanda ng Malakanyang ang paglili- 
pat ng mga miyembro ng Lakas-CMD tungo sa KAM- 
PI, ang partido ni Arroyo na tinitimon ngayon ni 
Rep. Ronaldo Puno, gayundin ang pagpapalit ni Su- 
rigao del Sur Rep. Prospero Pichay kay de Venecia bi- 
lang Speaker of the House. Sa gayon, mawawalan ng 
baseng suporta sina Ramos at de Venecia. 

Ang mga maniobrang ito ng Malakanyang ang 
nag-uudyok ng mga lantarang aksyon laban kay Ar- 
royo ng mga malalapit kay Ramos. Noong Disyembre 
14, idineklara ni Fortunato Abat, retiridong heneral 
at dating upisyal ni Ramos, ang pagtatayo ng isang 
“gubyernong transisyunal” kasama ang iba pang ma- 
lalapit kay Ramos. Mabigat itong sinalubong ni Arro- 
yo. Dalawang araw matapos ideklara ang “gubyer- 
nong transisyunal,” ipinagutos ni Arroyo ang pag- 
aresto at pagsampa ng kasong “inciting to sedition” 
kay Abat, dating Budget Secretary Salvador Enriquez, 
dating Ambassador Roy Sefieres at Atty. Charlie Se- 
rapio. 

Ang ganitong mga aksyon ay nagkukubli sa mga 
lihim na paghahanda nina Ramos ng mas marahas na 
paraan ng pag-agaw ng kapangyarihan kung tatali- 
kuran ni Arroyo ang pangako niya kina Ramos at de 
Venecia na magbibitiw na siya sa 2007 kapalit ng 
Cha-cha. Tuluy-tuloy na namumuo ang hidwaan sa 
pagitan nina Arroyo at Ramos at malamang na sa- 
sambulat sa hinaharap. ABI 


8 


Kumperensya ukol 
sa malarya, idinaos 


atunay ng seryosong pagsisikap ng rebolusyo- 
P naryong kilusan na harapin ang mga suliraning 

pangkalusugan ng mamamayang Pilipino, isang 
kumperensyang medikal ukol sa paglaban sa malarya 
ang isinagawa ng mga medik ng mga rebolusyonar- 
yong organisasyong masa at ng Bagong Hukbong Ba- 
yan noong Hunyo 2005. 

Layunin ng Kumperensya Laban sa Malarya na 
itaas ang kakayahan ng rebolusyonaryong kilusan at 
hukbo sa paglaban at pagpuksa sa sakit na malarya. 
Dinaluhan ang kumperensya ng mga delegado mula 
sa Luzon at Mindanao. 

Ang malarya ay isa sa pinakanakamamatay na sa- 
kit sa bansa ngayon. Ayon sa datos ng Department of 
Health, patuloy na nananalasa ang malarya sa 61 
prubinsya sa bansa. Sa 19 na prubinsya sa Luzon at 
Mindanao, tuluy-tuloy ang taunang paglaki ng bilang 
ng mga nagkakasakit ng malarya sa nakaraang deka- 
da. Lumalagpas sa 1,000 katao ang naitatalang bik- 
tima ng malarya sa ilang prubinsyang palagian itong 
nananalasa, tulad ng Palawan, Mindoro Occidental at 
Agusan del Sur. 

Ang malarya ay isa rin sa mga sakit na bumibik- 
tima sa maraming mga Pulang mandirigma ng Ba- 
gong Hukbong Bayan, laluna sa mga mabubundok na 
prubinsya kung saan marami na ang hinawang kagu- 
batan (na nagbubunsod ng pagkabulabog ng mga la- 
mok) at atrasado ang kabuhayan at kulang na kulang 
suporta ng gubyerno sa kalusugan, medikasyon at 
iba pang serbisyo sa mamamayan. 

Sa isang rehiyon sa Mindanao, umabot sa mahi- 
git 700 mula sa hanay ng mga Pulang mandirigma 
ang nagkaroon ng malarya nitong 2001-2005. Sa na- 
karaang limang taon, tatlong rehiyon sa Mindanao at 
tatlong rehiyon sa Luzon ang nakaranas ng mga epi- 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


demya ng malarya kung saan na- 
biktima ang mayorya ng isang pla- 
tun o kumpanya. 

Pagtukoy at paggamot. Sinen- 
truhan ng kumperensya ang mga 
naging problema sa pagtutukoy at 
pagbibigay ng angkop na gamot sa 
mga lugar kung saan laganap ang 
sakit na malarya. Sa naunang kum- 
perensyang medikal laban sa mala- 
rya, may napagkaisahan nang mga 
alintuntuning dapat sundin ng mga 
upisyal medikal para sa pagtutukoy 
at paggamot ng sakit na ito. Tina- 
sa ng kumperensya ang mga prob- 
leng kinaharap sa pagpapatupad 
nito. 

Kabilang sa mga ito ang was- 
tong pagtukoy sa klase ng malarya 
na mayroon ang pasyente. Sa Pili- 
pinas, mayorya ng nagkakasakit ay 
dulot ng dalawang tipo ng parasito 
- ang Plasmodium falciparum (na 
sanhi ng 84% ng kaso ng malarya) 
at Plasmodium vivax (na sanhi ng 
14% ng kaso). May mga kaso na 
kumbinasyon ng dalawang klase ng 
malarya ang tumatama sa pasyen- 
te. May isa pang tipo ng parasito 
ng malarya - ang Plasmodium ma- 
lariae - na sanhi ng kulang sa 1% 
ng kaso ng malarya sa bansa. Mata- 
tagpuan ito sa ilang lugar sa Davao 
Oriental. 

Magkaiba ang paggamot ng ma- 
larya dulot ng P. falciparum at P. 
vivax. Kung hindi wasto ang pagtu- 
koy ng parasitong nagdudulot ng 
malarya sa isang pasyente, hindi 
magiging angkop ang paggagamot. 
Ang pamamaraan ng wastong pag- 
tukoy ng parasito ay sa pamamagi- 
tan ng pagkuha ng dugo (blood 
smear) at pag-eksamen nito sa 
mikroskopyo. 

Gayundin, may mga pagkakata- 
ong kahit natukoy na ang wastong 
parasito ay hindi pa rin ito angkop 
na nagagamot. May mga pasyen- 
teng hindi kinukumpleto ang dosis 
dahil hindi sapat na naipaliwanag 
sa kanila ang mga hindi kanais-na- 
is na epekto ng mga partikular na 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


Programa laban sa malarya 


inalangkas sa kumperensya ang isang programa sa pagkontrol sa 
malarya. Layunin ng programa na itaas ang kaalaman ng mga re- 
bolusyonaryong pwersa at ng mamamayan tungkol sa malarya upang 


maiwasan ito at malapatan ng angkop na 


lunas ang mga 


nagkakasakit. Sumusunod ang mga sangkap ng programa: 

> malawakang edukasyong pangkalusugan sa mga rebolusyonar- 
yong pwersa at masa sa mga lugar kung saan laganap ang sakit 

> kilusang masa sa anyo ng kampanyang pangkalusugan para 
magpatupad ng pamigil na mga hakbangin katulad ng maramihang 


pagtatanim ng punong neem 


> paggamit ng personal na proteksyon tulad ng kulambong ib- 
inabad sa insektisidyo o iba pang pamuksa o pantaboy sa lamok 

b maagap na pagtukoy ng mga positibong kaso sa pamamagitan 
ng aktibong pagmamanman sa mga sintomas sa hanay ng Hukbo at 
masa sa mga lugar na laganap ang malarya, 

b maagap, sapat at angkop na paggamot 

> maagap na pagsangguni sa klinika o ospital ng mga pasyen- 


teng may kumplikasyon 


> pagsasanay sa mga medik at komiteng pangkalusugan sa 


baryo 


gamot tulad ng pagkahilo. 

Sa mga baryo, sinusunod ng 
mga upisyal medikal ng reaksyu- 
naryong gubyerno ang napakaluma 
nang mga alintuntunin. Isang ha- 
limbawa dito ang pagrereseta ng 
Chloroquine lamang para sa P. 
falciparum sa halip ng inirereko- 
mendang kumbinasyon ng Chlo- 
roquine at Sulfadeoxine-Pyrimetha- 
mine. May mga lugar din sa bansa 
na hindi na umuubra ang karani- 
wang gamot sa malarya. 

Sa harap nito, nakita ng kum- 
perensya ang kahalagahan ng ma- 
bilis na pagpapalaganap ng bata- 
yang impormasyon kaugnay ng ma- 
larya laluna sa mga lugar kung sa- 
an nananatiling mataas ang insi- 
dente nito. Gayundin, natukoy ng 
kumperensya na kulang pa ang mga 
pagsasagawa ng mga hakbanging 
panansala. 

Mga inisyal na tagumpay. Idi- 
neklara ng kumperensya na naging 
mabunga at matagumpay ang nai- 
lunsad na kampanya laban sa mala- 
rya sa hanay ng hukbo at mamama- 
yan sa Cagayan Valley at Central 


Luzon sa nakaraang dalawang taon. 

Bunga ng aktibo at maagap na 
atensyon ng BHB at ng mga orga- 
nisasyong masa, signipikante ang 
naging pagbaba sa bilang ng mga 
kaso ng malarya sa mga lugar na 
ito. Marami rin sa mga nagkasakit 
ang wasto at maagap na naga- 
mot.Tumaas ang kakayahan ng mga 
organisasyong masa sa pag-asikaso 
ng mga pasyenteng may malarya. 
Naiwasan ang pagkamatay at mga 
kumplikasyon. 

Sa South at Northeast Minda- 
nao naman, maagap na natugunan 
at nakontrol ng mga yunit ng huk- 
bo ang isang pagkakataong nagka- 
roon ng paglaganap ng malarya sa 
kanilang hanay at sa magkakalapit 
na baryo. Nagkaroon din ng kam- 
panya sa pagsprey ng insektisidyo, 
paggamit ng kulambo at pagtata- 
nim ng punong neem sa mga lugar 
na pinagpupugaran ng mga lamok 
na maaaring may dala-dalang mala- 
rya. Mabisang insektisidyo ang ka- 
tas ng punong neem at nakatata- 
boy din sa lamok ang halimuyak ng 
mga dahon nito. ABI 


9 


Ang “Radyo Ang Bayan" sa Samar 


hinga. Ngunit sa halip na magsabong, mag-inuman, magliwaliw o 


À ng araw ng Linggo ay karaniwang itinuturing na araw ng pamama- 


mamasyal sa kabayanan, sa maraming baryong saklaw ng mga so- 
na at baseng gerilya sa Samar nakaugalian na ng taumbaryo na dumalo 
sa mga pulong-edukasyon, pulong masa at iba pang makabuluhang rebo- 
lusyonaryong aktibidad pampulitika, pang-edukasyon at pangkultura na 
pinangungunahan ng kanilang mga rebolusyonaryong samahang masa. 


Sa mga pang-masang aktibidad 
na ito isinilang ang “Radyo Ang Ba- 
yan”—ang pahayagang Ang Bayan 
sa anyo ng nakateyp na progra- 
mang panradyo. 

Ibinunsod ang “Radyo Ang Ba- 
yan” sa pagsisikap ng mga rebolu- 
syonaryong pwersa sa Samar na pa- 
laganapin ang nilalaman ng paha- 
yagan ng Partido sa sitwasyong 
mababa ang literasiya sa hanay ng 
mga magsasaka sa maraming liblib 
na baryo doon, bukod pa sa kaku- 
langan o pagkaantala ng pagdating 
doon ng mga inimprentang kopya 
ng pahayagang Ang Bayan. 

Mula sa obserbasyong mahilig 


ang taumbaryo na makinig sa rad- 
yo laluna't halos wala namang na- 
kararating na mga pahayagang bur- 
gis sa malalayong baryo, nabuo 
ang ideya na iteyp ang pagbabasa 
ng AB at isagawa ang mga pulong- 
pakikinig at talakayan ukol sa mga 
nilalaman nito. Ginamit ng mga ka- 
samang kumikilos doon ang sim- 
pleng de-bateryang audio cassette 
recorder para sa pagteteyp. 

Inumpisahan ito noong Mayo 
2004 at naisagawa nang ilang ulit 
mula noon. Pagdating ng kopya ng 
AB sa kanilang lugar, agad iniha- 
handa ng mga kasama ang pagbu- 
buo ng “Radyo Ang Bayan.” 


Sa isang baryo, nag-aambag ng 
piso ang bawat kasapi ng samahan 
para makabili ng mga baterya. Ga- 
mit ang loud speaker, ang nakateyp 
na mga artikulo at balita ay ipina- 
ririnig sa buong baryo. Nagtitipon 
ang taumbaryo sa isang lugar at 
doo'y maghapon nilang pinakiking- 
gan “Radyo Ang Bayan”. Matamang 
pinakikinggan ng taumbaryo ang 
salitan ng mga rebolusyonaryong 
awitin at ng nilalamang mga arti- 
kulo at balita ng AB. 

Minsa'y ginagawa sa sentrong 
sityo o sa bulwagang barangay ang 
pakikinig, o kaya'y sa kapilya sa 
baryo. Habang nakikinig ang kara- 
mihan ng taumbaryo, nagpoposte 
ang mga lokal na milisya sa mga 
estratehikong lugar sa paligid para 
mag-alerto sa baryo kung may da- 
rating na mga militar o di mapag- 
kakatiwalaang elemento. 

Gustong-gusto ng rebolusyo- 
naryong masa na 
marinig at ma- 
higpit na masu- 
baybayan ang 
mga pagsusuri at 
panawagan ng 
Partido kaugnay 
ng mahahalaga 
at pinakasariw- 
ang pangyayari 
at usaping pam- 
pulitika, pang- 
ekonomya at iba 
pang mahahala- 
gang isyu sa 
bansa at sa daig- 
dig, mga balita 
ng pag-unlad sa 
iba't ibang rebo- 
lusyonaryong ga- 
wain sa iba't 
ibang panig ng 
bansa laluna ka- 
pag may matata- 
gumpay na takti- 
kal na opensiba. 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


Matapos ang pakikinig, isina- 
sagawa ang mga pangkulturang 
pagtatanghal at malayang pang- 
kalahatang talakayan ukol sa mga 
isyung nais o nangangailangan pa 
ng pagpapalawig. At kung may na- 
kikitang mga hakbanging kaila- 
ngang isagawa, pinag-uusapan na 
rin ang mga ito. Minsan, halimba- 
wa, natransporma ang pulong-pa- 
kikinig sa isang pulong upang 
paghandaan ang nakaambang mi- 
litarisasyon at pasismo sa lugar. 
Ibinunsod iyon ng pakikinig sa 
isang artikulo tungkol sa militari- 
sasyon. 

Sa mga pulong-pagtatasa, lu- 
mitaw ang mungkahing magkaro- 
on din ng mga drama tungkol sa 
kanilang mga suliranin at rebolu- 
syonaryong paglaban kahit sa ga- 
nitong tipo lamang ng gerilyang 
“radyo,” kaiba sa mga karaniwang 
naririnig sa komersyal na mga rad- 
yo. 

Ang paglalabas ng “Radyo Ang 
Bayan” ay pagkilala na isang ma- 
husay na daluyan ng rebolusyonar- 
yong propaganda ang radyo o au- 
dio laluna sa mga lugar kung saan 
marami pa rin ang may limitasyon 
sa pagbabasa, at nahuhuli at ku- 
lang pa rin ang nakararating na 
kopya ng nakaimprentang AB. Sa 
paglalabas ng “Radyo Ang Bayan,” 
ipinakikita ang determinasyon ng 
rebolusyonaryong kilusan na abu- 
tin ang malawak na masa, puka- 
win sila at pakilusin sa rebolusyo- 
naryong landas. 

Bunsod ng magandang inisya- 
tibang ito ng mga kasama sa Sa- 
mar, nagsimula na rin ang regular 
na paglalabas ng nakateyp na pag- 
babasa ng mga nilalaman ng edi- 
syong Waray ng AB. Mula Nobyem- 
bre 7, ang mga ito ay nasa website 
na ng “rebolusyong Pilipino 
(www.philippinerevolution.org) pa- 
ra mas mabilis itong makuha ng 
mga kasama sa Eastern Visayas at 
maiparinig sa ilampung libong su- 
musubaybay sa Ang Bayan. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


SA IBAYONG DAGAT KD 
Nagkakaisang prente laban 
sa monarkiya sa Nepal 


Communist Party of Nepal (Maoist) at ng anim na pangunahing par- 


[e malawak na nagkakaisang prente ang itinatag sa pagitan ng 


lamentaryong partido sa bansa noong Nobyembre 17 upang pagtu- 
lungan ang pagwawakas ng sistemang monarkiya sa ilalim ni Haring 


Gyanendra. 

Isang lihim na pulong ang idi- 
naos sa pagitan ng CPN (M) at 
mga mayor na parlamentaryong 
partido para talakayin ang pagbu- 
buo ng nagkakaisang prente laban 
sa hari at mga plano sa pagtata- 
pos ng gera sibil upang makamit 
ang demokrasya at kapayapaan sa 
Nepal. Nanguna sa pag-uusap sina 
Pushpa Kamal Dahal (mas kilala 
bilang Kasamang Prachanda), ta- 
gapangulo ng CPN (M), at si Girija 
Prasad Koirala, dating prime mi- 
nister ng Nepal at pangulo ng Ne- 
pal Congress Party na pinakamala- 
ki sa bansa. Nagbalangkas sila ng 
12 Punto ng Pag-uunawaan at di- 
to'y inihayag ang batayan ng ka- 
nilang komun na paglaban sa ab- 
solutong monarkiya. 

Nagsilbing udyok sa pagkaka- 
sundo ng pitong partido ang pag- 
lulunsad ni Gyanendra ng kudeta, 
pagbubuwag ng nakata- 
yong parlamenta- 


ryong gubyer- ALN 
no at 7 

pagpa- 77 

pataw 4 f3 

ng ba- Y 
tas mi- |". 


litar sa bansa noong Pebrero 2005. 
Idinahilan ng hari ang pangangai- 
langan ng mga hakbanging ito pa- 
ra magapi ang digmang bayan. 
Mariing kinukundena ng malawak 
na mamamayan, ng mga parla- 
mentaryong partido sa Nepal at ng 
pandaigdigang komunidad ang ku- 
deta at batas militar at kaakibat 
na laganap na mga paglabag sa 
karapatang-tao sa bansa. 

Sa halip na magapi ng maba- 
ngis na militarisasyon ng monarki- 
ya, lalo pang bumilis ang pagsu- 
long ng matagalang digmang ba- 
yan sa Nepal mula nang agawin ni 
Haring Gyanendra ang kapangyari- 
han. Malalaking bahagi ng kana- 
yunan ng Nepal ang nasa ilalim 
ngayon ng Pulang kapangyarihang 
pampulitika. Tanging ang kabisera 
na lang ng Kathmandu ang nako- 
kontrol pa ng hukbo ng hari. Sa 
pamumuno ng CPN (M), maging 
a ang Kathmandu 
|| ay paulit-ulit na 


11 


KP SA IBAYONG DAGAT 


paralisa ng mga pangkalahatang 
welga. Ayon sa pagtaya ng CPN 
(M), sa inabot nang lakas-militar 
ng People's Liberation Army (PLA) 
na naglulunsad ng digmang bayan 
sa Nepal mula 1996, patas na ito 
kumpara sa lakas ng hukbo ng mo- 
narkiya, at nangangailangan na 
lang ito ng malakawang suporta 
ng mga parlamentaryong partido at 
ng mga panggitnang pwersang na- 
kabase sa kalunsuran upang ganap 
na wakasan ang paghahari ng mo- 
narkiya. 


Dati'y naging masyadong “Kali- 
wa” ang pakikitungo ng CPN (M) sa 
mga parlamentaryong partido. Ang 
mga ito'y maka-isang panig na iti- 
nuring na oportunista at hindi 
inugnayan ng CPN (M). Sa bisperas 
ng tuluyang pagmamartsa ng CPN 
(M) tungo sa tagumpay, napagtan- 
to ng partido na mali ang gayong 
patakaran. Iwinawasto nito ngayon 
ang dati nitong sektaryanismo at 
aktibong nang gumagawa ng mga 
hakbang para makipagkaisa sa mga 
parlamentaryong partido, makabig 


ang lahat ng iba pang positibong 
pwersa at lubusang maihiwalay ang 
awtokratikong monarkiya. 
Obhetibong nagsilbing mainam 
na kundisyon ang pagkalunsad ng 
kudeta ng hari para sa pagpapasig- 
la ng pakikipag-ugnayan ng CPN 
(M) sa mga parlamentaryong parti- 
do. Para lalo pang mahiwalay ang 
hari at mapainam ang kalagayan sa 
pagbubuo ng malawak na nagkaka- 
isang prente, nagdeklara ang CPN 


Sundan sa “Nepal,” pahina 13 


Pansamantalang tagumpay sa paglaban sa WTO 


ahagya at pansamantalang tagumpay ang naka- 

mit ng Grupo ng 90 na binubuo ng mahihirap na 
bayan, kabilang ang Pilipinas, sa laban nito sa ma- 
ka-imperyalistang mga patakaran ng World Trade 
Organization (WTO). Katatapos lamang ng ikaanim 
na ministerial conference nito na idinaos sa Hong- 
kong nitong Disyembre 11 hanggang 18. Ayon kay 
Rep. Teddy Casino ng partidong Bayan Muna, haha- 
rapin pa ng mahihirap na bansa ang isang malaking 
laban sa susunod na pulong ng WTO sa Abril 2006. 

Sinabi ni Casino na sa kalahatan, nakakuha ang 
mga mahihirap na bayan ng kaunting panahon nang 
pansamantalang ibalam ang pagpapatupad ng ilang 
patakaran ng WTO na nakasisira sa interes ng mahi- 
hirap na bayan, tulad ng “Annex C” ng General 
Agreement on Trade and Services. 

Layunin ng GATS Annex C na pabilisin ang libe- 
ralisasyon ng sektor serbisyo na may kaugnayan sa 
agrikultura--bagay na tiyak na sasamantalahin ng 
mga imperyalista. Malaki ang naging papel at im- 
pluwensya ng mga kinatawan ng mga progresibong 
party-list sa Kongreso ng Pilipinas sa naging pusi- 
syon at pagdadala rito ng delegasyon ng gubyerno 
ng Pilipinas. Sina Casino at Rep. Rafael Mariano ng 
partidong Anakpawis ay umupo bilang upisyal na 
mga tagapayo sa delegasyon ng gubyerno sa WTO. 
Sina Rep. Satur Ocampo, Liza Maza at Crispin Bel- 
tran naman ay umupo rin bilang mga tagapagmasid 
rito. Pinasimunuan din ng mga kongresistang ito 
ang kampanya ng pagpapapirma sa mga kinatawan 
mula sa iba pang bayan para magkaisa sa komun na 
pusisyon laban sa GATS Annex C. 

Mula simula hanggang katapusan, ang ikaanim 


na ministerial conference ng WTO ay hindi nilubayan 
ng mga kilos protesta. Nilahukan ang mga kilos pro- 
testa ng humigit-kumulang na 10,000 kasapi ng 
400 organisasyong anti-“globalisasyon” mula sa 
iba't ibang bayan at nakapaloob sa dalawang mala- 
king koalisyong anti-WT0--ang International Lea- 
gue of Peoples’ Struggle (ILPS) at The World Is Not 
for Sale. Tampok ang paglahok sa mga protesta ng 
malaking bilang ng mga Pilipinong domestic helper 
(DH) sa Hongkong. May 1,000 DH na myembro ng 
United Filipinos in Hongkong na dumalo sa protes- 
tang rali na inilunsad ng ILPS noong Disyembre 17. 

Sa loob ng anim na araw na pagpuprotesta la- 
ban sa WTO, tumampok ang mga pakikibaka ng ma- 
hihirap na bansa at mamamayan laban sa imperya- 
listang pandarambong at gera. Walang humpay na 
inilantad at binatikos ng mga demonstrador ang 
WTO bilang instrumento ng imperyalistang panda- 
rambong. 

Nilinaw sa Forum on Trade and War, na itinaguy- 
od ng ILPS, Resist! (Resist Imperialist Plunder and 
War Network) at BAYAN noong Disyembre 14, na ang 
kalakalan sa panahon ng imperyalismo ay nanga- 
ngahulugan ng inter-imperyalistang gera at kolabo- 
rasyon upang madomina at madambong ng mga im- 
peryalista ang mga atrasadong bayan, tulad ng Pi- 
lipinas. Nanawagan ang Forum on Trade and War ng 
malapad na anti-imperyalistang nakakaisang prente 
upang isustine ang anti-imperyalistang pakikibaka. 

Nagkaroon din ng pagbahagihan ng mga pana- 
naw, mga karanasan, taktika, at mga anyo ng orga- 
nisasyon at pagkikibaka ang mga lumahok na orga- 
nisasyon at aktibista. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


KP SA IBAYONG DAGAT 


“Nepal,” mula sa pahina 12 


(M) ng unilateral na tigil-putukan noong Setyembre 
kahit na binabalewala ito ng hari. Nitong Disyembre 
1, idineklara ng CPN (M) ang pagpapatuloy pa ng ti- 
gil-putukan nang isa pang buwan. 

Sa kanilang kasunduan, nagkasundo ang pitong 
partido sa pananaw na ang awtokratikong monarkiya 
ang pangunahing sagka sa pinakahinahangad ng la- 
hat ng Nepali na demokrasya, kapayapaan, kasaga- 
naan, pag-unlad ng lipunan, kalayaan at soberanya. 
Hindi maaaring magkaroon ng kapayapaan, pag-un- 
lad at kasaganaan sa Nepal kung hindi makakamit 
ang kapayapaan at maitatatag ang demokrasya sa 
pamamagitan ng pagwawakas sa awtokratikong mo- 
narkiya, anila. Itutuon nilang lahat ang kanilang 
pwersa laban sa awtokratikong monarkiya upang ma- 
kapagbuo ng daluyong ng mga demokratikong pro- 
testa sa buong bansa hanggang tuluyang maibagsak 
ang paghahari ni Gyanendra. 

Sa pagtutulungan ng mga partidong ito, inilun- 
sad nitong Disyembre 2 ang pinakamalaking demons- 
trasyon laban sa hari mula noong kanyang kudeta 
noong Pebrero. Sinimulan ang unang magkasanib na 
mas malalaki pang aksyong protesta noong Disyem- 
bre 11. 

Kasabay ng pakikipagkasundo sa ibang mga par- 
tido, nananatili ang kalayaan at inisyatiba ng mga 
rebolusyonaryong Nepali na magtatag ng isang de- 
mokratikong republika. Ang nagkakaisang prente, ani 
Prachanda, “ay panimulang koalisyon sa pagitan ng 
masang naghahangad ng republika at ng mga parti- 
do pulitikal na naghahangad ng kapayapaan.. Kung 
ang lahat ng panig ay aabante... ang unawaang ito 
ay maaaring tumungo pa sa isang pangmatagalang 
prente.” 

Kinutya ng pitong partido ang alok ng hari na 
magtawag ng mga lokal na eleksyon sa Pebrero 2006 
at eleksyong pamparlamento sa 2007 na ayon sa ka- 
nila ay magiging huwad lamang. Sa halip, nagkaisa 
silang magdaos ng tunay na eleksyon makaraang ma- 
ibagsak ang hari. Sang-ayon sila na pangasiwaan ng 
United Nations ang nasabing eleksyon. Nagbubukas 
din ang CPN (M) na pansamantalang ipailalim ang 
PLA sa United Nations o iba pang anyo ng pandaig- 
digang superbisyon sa panahon ng eleksyon. 

Nagpahayag ng suporta si UN Secretary General 
Kofi Annan sa aksyon ng mga rebolusyonaryong Ne- 
pali at mga parlamentaryong partido. Sinabi niya na 
handa siyang tumulong sa anumang paraan para ma- 
tamo ang mapayapang solusyon sa labanan. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


N BALITA | 


SDO ng Hacienda Luisita, 
tuluyang ibinasura 


IBINASURA ng Presidential Agrarian Reform Council 
(PARC) ang iskemang stock distribution option ng Ha- 
cienda Luisita Inc. sa resolusyon nito noong Disyem- 
bre 20. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, ang 
4,915 ektaryang lupaing saklaw ng Hacienda Luisita 
ay bibilhin na ng gubyerno at ipaiilalim sa reporma 
sa lupa. Ang PARC ang ahensya ng reaksyunaryong 
gubyerno na nagpapasya sa mga kasong agraryo. 

Binabaligtad ng desisyong ito ang dating desisy- 
on ng PARC na nag-apruba sa iskemang SDO. Ang 
iskemang ito ay mariing tinututulan ng mga 
magsasaka bilang isang mapanlinlang na iskema up- 
ang sa anyo ng pagpapalit umano ng mga sapi ng ko- 
rporasyon sa lupa ay mapanatili sa kamay ng mga 
panginoong maylupa ang kanilang malalawak na lu- 
pain. 

Ang desisyong ito ay bunga ng militanteng 
pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa. Isa 
itong panimulang tagumpay. Subalit mahaba pa ang 
lalakbayin para makamit ang tunay na reporma sa lu- 
pa laluna't umaapela at naghahabol pa ng pasubali 
ang pamilyang Cojuangco. 

Sa ilalim ng SDO, namahagi ang HLI sa mga 
manggagawang-bukid ng tig-iilang sapi sa Central 
Azucarera de Tarlac (CAT) na katumbas umano ng lu- 
pang dapat mapunta sa kanila. Ngunit, taliwas sa ip- 
inangangalandakan ng HLI-CAT, hindi natikman ng 
manggagawang-bukid ang pangakong biyaya na iha- 
hatid umano ng SDO. Walang iniresulta ang SDO kun- 
di ang lalo pang pagkalubog ng mga manggagawang 
bukid sa kumunoy ng kahirapan at kawalan ng pag- 
asang magkaroon ng lupang masasaka. 

Tumampok ang pakikibaka laban sa SDO nang 
sama-samang nagwelga ang mahigit 5,000 kasapi ng 
United Luisita Workers Union (ULWU) at 700 kasapi 
ng Central Azucarera de Tarlac Labor Union (CATLU) 
noong Nobyembre 2004 upang tutulan ang sistem- 
atikong panggigitpit at maramihang pagpapatalsik 
sa kanila. 

Ang welga ay marahas na binuwag ng mga sun- 
dalo ng NOLCOM na nagresulta sa pagpatay sa pitong 
welgista at pagkasugat ng mahigit isandaan pa. Nag- 
patuloy pa pagkatapos nito ang karahasang militar 
laban sa mga manggagawa at manggagawang bukid 
sa Hacienda Luisita. Pinakahuli noong nakaraang 
Nobyembre ang pagpaslang kay Ricardo Ramos, taga- 
pangulo ng CATLU. 


13 


N BALITA | 


Apat na aktibista, pinaslang sa Central Luzon 


WALANG tigil ang kampanya ng re- 
himen ng pamamaslang at iba 
pang karahasan laban sa karapa- 
tang-tao. Nitong ikalawang hati 
ng Disyembre, apat na kasapi ng 
mga progresibong organisasyon 
ang pinatay sa Central Luzon. 

Bandang 1:20 ng hapon noong 
Disyembre 16, binaril si Jessie 
Alcantara, 46, coordinator ng Ba- 
yan Muna at lider ng mga drayber 
ng traysikel sa San Ildefonso, Bu- 
lacan. Dalawang linggo bago 
mangyari ang pamamaslang, si 
Alcantara ay pinaghahahanap ng 
mga sundalo sa kanilang lugar. Bi- 
naril siya habang nagmamaneho 
ng kanyang traysikel 

Bandang ala-5:10 ng hapon, 
pinagbabaril naman ng dalawang 
taong nakasakay sa motorsiklo si- 
na Barangay Captain Victorina Go- 
mez at Barangay Kagawad Romeo 
Atienza ng Parian, Mexico, Pam- 
panga. Nakaligtas sa pananam- 


bang ang kasama nilang si Baran- 
gay Kagawad Reynaldo Macabali. 
Ang tatlo ay pawang mga kasapi 
ng Aguman da reng Maglalautang 
Capampangan at Bayan Muna. Ka- 
gagaling lamang ng tatlo sa pu- 
long ng baryo na ipinatawag ng 
69th IB ng Philippine Army nang 
pagbabarilin sila. Iginigiit nila 
ang pagpapaalis sa mga sundalong 
nakahimpil sa kanilang barangay 
hall. 

Dalawang araw bago ito, pi- 
naslang si Alfredo Manaol, Jr., 48, 
sa loob ng kanyang bahay sa Ba- 
rangay Balaong, San Miguel, Bu- 
lacan noong Disyembre 14. Si Ma- 
naol ay kasapi ng Alyansa ng mga 
Magbubukid sa Bulacan (AMB) at 
anak ni Alfredo Sr., tagapangulo 
ng AMB. 

Umabot na ngayon sa 110 ang 
mga aktibistang pinaslang sa ban- 
sa sa loob lamang ng nakaraang 
10 buwan. 


Promosyon ni Palparan, 
kinumpirma na 


KINUMPIRMA ng Commission on 
Appointments (CA) nitong Dis- 
yembre 16 ang promosyon ni Gen. 
Jovito Palparan bilang major gene- 
ral ng AFP sa kabila ng malawa- 
kang pagtutol ng mamamayan at 
mga progresibong kongresista. Bi- 
nalewala ng CA ang napakaraming 
kaso ng malalalang paglabag sa 
mga karapatang tao na kinakaha- 
rap ni Palparan. 

Ang kumpirmasyon ng promo- 
syon ni Palparan ay itinuturing 
niyang lisensya para pumatay pa 
ng mas maraming aktibista at 
magmalupit pa sa mamamayan. 
Aniya, “Papaspasan ko na ito. Di- 
dikdikin natin sila.” Matapos ang 
kanyang promosyon, kaagad ni- 
yang iniatas ang pagpapakat ng 
mas maraming tropa sa mga bar- 
yong pinagsususpetsahang kiniki- 
lusan ng BHB sa Central Luzon. 


Anti-terrorism bill, minamadali ni Arroyo 


ISANG mainit na banggaan ang inaasahang sisiklab 
sa pagitan ng rehimeng US-Arroyo at mamamayang 
Pilipino sa harap ng pagpupumilit ng Malakanyang 
na itulak ang pagpapatibay ng Anti-Terrorism Bill 
(ATB). Sa pamamagitan ng mga tapat na alipures 
nito sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang 
House Bill 4839 o Anti-Terrorism Bill (ATB) ay ma- 
bilisang ipinasa sa ikalawang pagbasa ng Commit- 
tee on Justice at Committee on Foreign Affairs ni- 
tong Disyembre 15. Inaasahang mapagtitibay ito sa 
muling pagpupulong ng komite sa darating na Ene- 
ro. 

Ang ATB ay isang panukalang batas na naglala- 
tag ng labis na masaklaw na depinisyon ng “teroris- 
mo” at nagbibigay sa estado ng mas malaking wa- 
lang-sagkang kapangyarihan. Balak na gamitin ito 
ng rehimeng Arroyo bilang instrumentong halos ka- 
tumbas na ng batas militar sa pagsikil sa mga kala- 
yaang sibil ng mamamayan at panunupil sa mga 
pagtutol sa kanyang paghahari. 


14 


Sa kabila ng tumitinding pagbatikos ng mama- 
mayang Amerikano at ng mamamayan ng daigdig sa 
pagmamatigas ni US President George W. Bush na 
patuloy na igiit ang “gera laban sa terorismo,” iti- 
nutulak niya ang pagbabalangkas ng mga anti-ter- 
roristang batas ng mga papet na gubyerno nito up- 
ang magsilbing sangkalan sa superpower na pagha- 
hari ng US sa buong mundo. Minamadali ni Arroyo 
ang pagpapatibay ng ATB sa kabila ng malawakang 
pagtutol dito ng mamamayang Pilipino. Kahit ang 
ibang bansa sa Asia ay hindi mapilit ng gubyernong 
US na magbalangkas ng katulad na batas. Sa pagtu- 
tulak ng ATB, nais ni Arroyo na "pasayahin" ang 
kanyang among si Bush. 

Ang malawakang pagtutol ng mamamayang Pili- 
pino sa ATB ay nagtutulak sa Senado na pumanig sa 
mamamayan laban dito. Ayon kay Senador Joker Ar- 
royo na kabilang sa mga magjiit na tumututol sa 
ATB, hindi dapat pumayag ang Pilipinas na maging 
utus-utusan ng US. 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2005 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVI Blg. 24 
Disyembre 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 


Panghawakan ang inisyatiba, 
isulong ang armadong rebolusyon 


kalahatang pagsigla ng mga taktikal na opensiba 

ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang pagbwelo 
ng armadong rebolusyon at naipakita nitong kakaya- 
han laluna sa nagdaang tatlong buwan ay kabilang sa 
pinakatampok at mayor na mga tagumpay ng rebolu- 
syonaryong kilusan ngayong taon. 

Ang malaking pagsulong ng rebolusyonaryong ar- 
madong pakikibaka sa mga nagdaang buwan ay ibinu- 
nga ng mahigpit na pagtugon ng mga kumand ng BHB 
sa panawagan ng Partido Ko- 
munista ng Pilipinas na pang- 
hawakan ang inisyatiba at 
maglunsad ng mga taktikal na II 
opensiba. Layunin nitong pa- D 
tampukin ang rebolusyonar- 
yong armadong paglaban katu- 
gon ng pagsulong ng militan- 
teng hayag na kilusang masa 
para sa pagpapatalsik sa rehi- 
meng US-Arroyo at iabante 
ang digmang bayan sa susu- 
nod na mas mataas na antas sa 
loob ng estratehikong depen- 
siba. 

Batay sa kakayahan ng 
iba't ibang kumand ng BHB, 
nakapaglunsad ito ng mara- 
ming maliliit at malalaking 
taktikal na opensiba na nagdu- 
lot ng di maliit na kabuuang 
pinsala sa mga pasistang ar- 


[ieren ng mamamayang Pilipino ang pang- 


195 taktikal na 
opensiba sa loob ng 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


tatlong buwan PAHINA 4 


Paglulubid ng mga 
kwento ni Garci 


madong tropa at iba pang masasamang elemento, la- 
luna sa mga sagadsaring pasista at may mabibigat na 
krimen sa mamamayan. Malaki-laking bilang ng mga 
armadong tropa ng AFP at Philippine National Police 
(PNP) ang nalipol sa kabuuan ng mga taktikal na 
opensibang ito. Ilampung malalakas na sandata ang 
nasamsam upang armasan ang mga Pulang mandirig- 
ma at palakasin pa ang hukbong bayan. 

Ang nagaganap na pagsikad ng mga taktikal na 
opensiba ay pumupunit sa propagandang pilit na ini- 


M 


Ang “Radyo Ang 
Bayan” sa Samar 


PAHINA 6 PAHINA 10 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


